WikipediA 

Italiyanci 


Italiyanci yare ne wanda Turawan kasar Italiya (Italy) suka fi yawan magana da shi. Hakazalika, ana 
amfani da shi a matsayin yaren gwamnati a kasar Italiya da kasar Switzerland, San Marino da kudancin 
Istriya dake kasar selvoniya Kroatiya kuma ana magana da harshen Italiyanci sosai a Albaniya, Malta, 
Monaco da kuma wasu bangarori na ƙasar Faransa (musamman a cikin garuruwan Dodecanese) 
Montenegro (Kotor), da wasu bangarori ƙasar Girka (a tsibirin Ionian da Dodecanese). Harshen Italiyanci 
ya taka muhimmiyar rawa a ƙasashen arewacin Afrika da kuma gabashin Afrika kuma ana amfani da 
harshen Amurka da Austaraliya akwai mutanen marasa rinjaye da kuma suke amfani da harshen a ƙasashen 
Bosnia Herzegovina, Kroatiya , Sloveniya da RomainiyaJ 1 ^ 

Manazarta 


1. Berloco 2018 

2. Simone 2010 

■ Simone, Raffaele (2010). Enciclopedia dell'italiano. Treccani. 

■ Berloco, Fabrizio (2018). The Big Book of Italian Verbs: 900 Fully Conjugated Verbs in All 
Tenses. With IPA Transcription, 2nd Edition (https://books.google.it/books?id=DYynDwAAQBA 
J&pg=PA3#v=onepage&q&f=false). Lengu. ISBN 9788894034813. 

■ Palermo, Massimo (2015). Linguistica italiana. II Mulino. ISBN 9788815258847. 

Wannan ƙasida guntu ne: yana bukatar a inganta shi, kuna iya gyarashi (https://ha.wikipedia.Org/w/index. 
php?title=Italiyanci&action=edit). 


Daga "https://ha.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=ltaliyanci&oldid=54756" 


Anyi gyaran ƙarshe na wannan shafi a ranar 23 Disamba 2019, da ƙarfe 16:35. 

An samar da muƙaloli a karkashin lasisin Creative Commons Attribution-ShareAlike License; mai yiwuwa da kwai 
sauran sharudda. Ku duba Ka'idojin Amfani na Gidauniyar Wikimedia domin karin bayani. 






